WicipediA 

Tsieineeg 


Iaith neu grŵp o ieithoedd yw Tsieineeg (hefyd yn 
achlysurol: Tsieinieg, Tsieineg neu Chineeg), yn perthyn i'r 
teulu ieithyddol Sino-Tibetaidd. Mae 1.3 biliwn o siaradwyr 
Tsieineeg trwy'r byd, yn bennaf yn Tsieina (gan gynnwys 
Hong Cong a Macao), Taiwan a Singapôr . Mae cymunedau Tsieineaidd mewn llawer o wledydd eraill e.e. 
Maleisia ac Indonesia. 

Rhaniadau Tsieineeg 



Argraffiad Tsieineeg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Cantoneg ( Yue ) 

■ Pinghua 


Gan 

Hakka 

Mandarin 


■ Jinyu 

Min 


■ Min Nan 

■ Min Bei 

■ Min Dong 

■ Min Zhong 

■ Pu-Xian 

Xiang 

Wu 


Hui 


yjí Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Tsieineeg&action=edit). 

Eginyn erthygl sydd uchod am Tsieina. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Tsieineeg&action=edit) 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Tsieineeg&oldid=9610824" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 lonawr 2020, am 14:57. 



















Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydäed am fanylion pellach. 



